








— Y GWENITH GWYN: 


NEU, 


Y FERCH O GEFN-UDFA. 


——s Oe Sec— 


GAN WILLIAM HOPKIN, 
LLANGYNWYD. -: 








?>. ymdidd een Lyd "y MD 
ce eeN<. 95 SC SGC sd 


Myr1 sydd fachgen ieuanc ffol, 
Yn caru'n ol fy ffansi, 

Mi yn bugeilio'r gwenith gwyn, 
Ac ereill yn ei fedi; | 

O! pam na ddeui ar fy ol 
Ryw ddydd ar ol eu gilydd ? 

Waith 'rwy'n dy wel'd, y feinir fach, 
Yn lanach lanach beunydd. 


Glanach lanach wyt bob dydd, 
Neu fi sy'm ffydd yn ffolach ? 
Er mwyn y Gwr a wnaeth dy wedd, 
Gwna im' drugaredd bellach ; 


O cwyd dy ben, gwel acw draw, 


Rho imi'th law, Gwen dirion, 
Waith yn dy fynwes bert ei thro 
Mae allwedd clo fy nghalon, 











2 


Mi godais heddyw gyda'r wawr, 
Gan frysio'n fawr fy lludded, 
Fel cawn gusanu llun dy droed 
Fu rhyd y coed yn cerdded; 
O! cwyd fy mhen o'r galar maith 
A serchus iaith gwarineb, 
Waith mwy na'r byd i'r mab ath gâr 
Yw golwg ar dy wyneb. 


Tra fo dwr yn y môr hallt, 
A thra fo 'ngwallt yn tyfu, 
A thra fo calon yn fy mron, 
' O Mi fydda'n ffyddlon iti; 
! dywed imi'r gwir dan gêl, 
A rho dan sêl atebion, 
Pa un ai fi neu arall, Gwen. 
Sydd oreu gan dy galon, 


Tydi yw'r mab a garaf mwy, 
Ti roddaist glwy'n fy nwyfron, 
A'r serch tuag atat sy n mawrhau 
O fewn ìi giliau'r galon ; | 
Awn i Langynwyd gyda'r dydd, 
Er profi'm ffydd cadarna', 
Cei roddi'r fodrwy'n sêl o'th serch 
T'r ferch o Gefn-udfa, 














| 


; 
GWEDDI MERCH IEUANC 


AR EI GWELY ANGAU. 


HOERR DA An | RAEN YE Gi 


'Bendithiaist goed y maesydd 


O'r brigau hyd y gwraidd, 


A phorthaist bum mil werin 


Ar bum torth fara haidd ; 
Yn Cana Galilea 

Ti droist y dwr yn win, 
O, Dduw rho im' ollyngdod 

O'm caeth bechodau blin. 


Ti gedwaist Noa rhag diluw, 
A chedwaist Lot rhag tân, 

Ti gedwaist yn y ffwrnes 
Y tri llanc ifanc glân ; 

Ti gedwaist Daniel hynod 
Yn mysg y llewod hen, 

Er cymaint oedd eu newyn 
Ni agorodd un ei ên. 


Iacheist y claf o'r parlys, 
A'r wraig o'r dyfrlif gwa'd, 
Arweiniaist gynt yr Isracl 
O'r Aifft i Ganaan wlad ; 





4 


A Phedr ar y dyfroedd, - 
Ti'i deliaist ef i'r lan, 

O, Arglwydd cofia finau 
Nad wyf ond eiddil gwan. 


Maddeuaist i Manasse, 
Er cymaint oedd ei fai, 
Yr hen Gorinthiaid duon 
Gaent hefyd eu glanhau; 
Achubaist un o'r lladron 
Wrth farw ar y bryn, 
Mae modd i'n golchi ninau 
Mor lân a'r eira gwyn. 


Mi welaf fyrdd o frodyr 

Nawr o'u cadwynau'n rhydd, 
Rhai fuont yn yr anial 
_ Fel finau'n wylo'n brudd; 
Ar fyr fe wawria'r boreu 

Caf fyned atynt hwy; h 
A rhoi ffarwel dragwyddol 

V'r Babiloniaid mwy. 


Ae 





